| Cotter i arfer o flaen darllain yr 
- Yoprythyr Lan. 


Wynfydedig Arglwydd, yr hwn a beraiſt fod 

yr holl Yſgrythyr Lan yn yſgrifenedig er 
mwyn ein hathrawiaeth a'n haddyſg ni; Caniatta 
fod i mi yn y cyfryw fodd ei gwrando, ei dar- 
lain, ei chwilio, a'i* dyſgu, ac i'm mewn ei 
mwynhau, fel trwy ataynedd a diddanwch dy 
gyſſegredig Air y cofleidiwyf ac yr ymgynhaliwyf 


yn waſtadol wrth fendigaid obaith y fuchedd dra- 
gywyddol, yr hon a roddaiſt i ni yn ein Iachawdwr 


Iesv Gris. Amen. 


Y Colett am yr ail Sul yn Adfent. 


SSPREES EP RESESSESSEESESEESSSHEG SEE 


* 
* 


> At kke 


YMDD Y GIAD Defoſiynol a Gweddus 


ING 


NGHVYHOEDD WAS ANAETH DUW; 


EDDI GYFFREDIN 


EO LUNs LO E OR. 


| P RE G. V. 1. | 
| wylia ar dy droed, pan fyddech yn myned i Dy DD U W; a bydd barottach i wrando, nag 
| i roi aberth fyliaid : canys ni wyddant hwy eu bod yn gwneuthur drwg. 
1 COR. XIV. 15, | 2 1 
Mi a weddiaf à 'r yſpryd, ac a weddiaf à 'r deall heſyd. | 


Trintiwyd gan Tomas BasCETT, Printiwr i Ardderchoccat Fawr- 
hydi'r Brenhin; a chan Wrthddrychiaid Rhebert Baſcett, 


MDCC LIL 


e 
* * , * — © + * - = 
* = * o * © . - 
n . * 3 -V - ** o 1 5 F ; 7 , l * 84 © is Fu 4 ' is. 4 ” x =) py a - = - 
* 1 » 0 0 9 8 * 
* . : 6 : 4 " * 1 — ++ 
? ' {4 =— * . * < ©. 4:8 : * 4 2 
> 8 1 , * 
a : 0 on 7 a ” , * . 
” 21 0 4 ' . 9 by 1 - 
| * 4 " 1 * 7 = 
* 5 4 5 - \ 4 : bo n *3 ; p a 
- ' 92 . 4 
* - * 4 . 
2 ” 4 . 5 , . © » .. * 
1 . * 2 1 ' 
s » * — 1 f hae 0 p 
= * 
" +7 : . . 


bv 


* " a 7 * a. 
Reg * : : g ws N * 
* - - & — 8 « - \ 
q "7 » ®» 
. - 0 . 
” 
— - — 
- . % © V 
. * 1 ? * „ by 1 Y ” * 
: a by 9 * . ? 
: * . 


2 


>, 


NGHYHOEDD WASANAETH DU W. 
ETH blin ſty ied, pa gynniſer o Griſt- bod yn flin, ac yn aflonyddu y fawI a fo yn agos at 
| ianogion * (0 yw y fat ag ydynt hwy Oe Vu awr, fel y bo i Ddynion o'r fat Dueddiad 
yn haeddu cu galw wrth enw Criftianogion) * eu 7 55 = fodd i dretnu eu Deſoſiynau yn 
y rhai ni ddeuant fyth, neu yn anfynych well, ac.i addoli DUw, nid yn unig Abr Tſpryd,” ond 
fawn, i'r Eglwys, i dalu y Ddyled a'r Gwaſanaeth à 'r Deal! hefyd; fe orch r y Cyfarwyddiadau 
cyboedd hwnnw 1 Dpuw, yr hw a cilw ein Cre- canlynol yn difrifol i 'w y yriaeth a'u Harferiad. 
f,dd am dano, ac y mae Cyfreithiau ein Gwlad yn 177 r gan hynny, Bydded i chwi ddal yn Nan 
orchyinyn. Ac hefyd o'r rhai a ddeuant, ni a gawn wybadus ar y Cyngor hvwn o eiddo Salomon (i'r 
ormodd ya ymddwyn eu hunain yn'y fath fodd dio- y rhoddes DV Salon ddoeth a deallus) ha 72 
fal, naill ai megis pe nid Gwaſanaeth DUw fyddai droed, pan fyddech yn myned i Dy D DUT: ac felly 
eu Gorchwyl yno, neu na thalai ofalu am dano. edrychwch at bob cam a gymmeroch yn eich dynesid 
Rhai a eiſteddant dros holl amſer y Gweddiauz neu atto, modd y deloch i'w Wydd mwy digyfrwng A'r 
a oſodant eu-hunain yn y cyfryw Ddull diog ac am- cyfryw Yſtyriaethau, Myfyrdodan, ac Yrmſyniaday 
mharchus arall, fel y dangoſant yn ddigonol, nad ar eich Meddwl, ag a ddyrchafant eich Enaid * — 
oes ganddynt ddim Y mdeimlad o'r hyn a ddylent atto ef, gan ian ac arſwydus De mlad 0'i Fa i 


1'r BOD Gegoneddus y maent yn dyfod i gyfarchz @ drylliedig hwanw, yr hwn a ddylai fod gan Greas 
eraill a oſodant eu hunain i gyſg, neu a ofer-dreul- duriaid egwan, a Phechaduriaid truenus. Coftwch, 
iant eu i,amſer yn meddwl am eu Negeſau bydol; mai gan fod Duw yn Tipryd, rhaid i*ch Addoliad 9 
eraill a dræemiant ac a lygad-rythant o bob tu ar y hono ef fod yn yſprydol ac = rheſymmol, yn ddi- 
Gynnulleidfa, neu a fyddant yn fiarad ac yn ſiſial ragrith ac yn bur: rhaid iddo ddylifo oddi wrth 
a'u Cymmydogion : ac fe ellir dal ſulw ar hyn yn Agwedd oFeddwha fo yn dduwiol ac yn neſol. Ond 
anad un pryd tra byddo'r Llithoedd yn eu darllain ; etto, gan fod yr hol! Ddyn yn cyd-ſefyll o — — 
megis ＋ ni bai r Y 7 Sanctaidd, er eu rhoi ac raid ynghyd, y mae 'n rhaid i chwi ei ogoneada 
trwy Y prydaliaeth D , ddim bob amſer i gael e Fin mbob an o'r ddau (1 Cor. vi. 20.) a, chan yſtyr- 
grorande, eu chwilio, eu dyſpu, a'u mwynhau ied eu Hundeb naturiol a'u Cyd-deimlad, y mae in 
fern; modd y bo iddynt telly atteb y Dibenion ar rhajd i chwi mary y fath Ota! am bob Ymddyg- 
cat pa ral yr yſgrifenwyd hwynt, a bod ys fuddio! i iad ac Agwedd eich Corph, fel y bont yn gyfryw a 


brave, i arg yoeddi, i geryddu, i orddi mexon a fynegant oreu eich Jof yngelddrw dd, Parch, 4 
Cyhatonder, 2 Tim, iii. 16. neu, ar air, 44 i dei. Difrifwch, ac a gadwant i fynu Feddyliau a Sereh- 


gob 


ay yn fuddiol, Gallwn, mewn' perthynas i'r fath iadau cyfaddas yn eich Eneidiau. Yn enwedi 
A eben oerllyd ac eſgeulus, gymhwyfo at yr Eg- chwi a feddyliwch oddi yma, yr wyf yn credu, 
Ius yr hyn a er acob am Bethel; Diau Penlinio yer Agwwedd-corpb mwyaf cymmwys; gan 
fedyr ARGLWY DD yn y lle beon, ac nis groyddant ci fod yr un y mae Natur megis yn ei | keg ddo, 
toy. Nid ydynt yn vitya , eu bod ym Mhreſen- mewn Addolladau arbennig a Chyffeſiadau goſtyng- 
noldeb digytrwng Duw ; a'u bod, With y cyfryw edig, heblaw y Galwad pendam amlyeg hw am 
JT yn ei e een ef i'w Winch, tra y _ oddi 9 A»; yſprydoledig 8 
d ent fod yn rando ei Air yn ddefofiynol, neu 6.) Deuzvch, addolgeun, ac ymgrym on: ng un ar 
yn gweddio — 4h F . N gliniau ger bren yr A RGLWYDD 4 Gronenthe 
mae eraill, y rhai yn ddiau a ddangofant ryw arr. Ong, N K enge 
dueddiad i ddal ar y Gweddiau, a phob than aral! T ail, Os byddwch gwedi ymbarott6i fel hyn + 
o r Gwaſanaeth; eithr hwy a wnant hynny gyd 4 adde DUvy mewn Yſpryd ac mewn Gwoirionedd; yna 
chymmaint o Anwybodaeth, Ammhwyll, neu An- chwi a {yddwch 6 ficr o fyned mor gynnar i 

niretn, a'r y ſydd yn dangos yn amlwg, nad ydynt Dy, fel y byddoch. yno hyd yn oed ar Ddechreu 
yn iawn ddeal y gwahaniacth r1hwng y naill ran o'r Gwaſanaeth: gan tod yr unrhyw Rwymedi goth 
Gwafanaeth a'r Hall; neu yn yſtyried, fod peth yn yn gorwedd arnoch i ddyfal- ddiſgwyl wrth bob Rhan 
W «ldrau, peth yn Foliant a Dictcbiadau, peth yn 0'i Addoliad cyhoedd, ag y ſydd 1 ddyfod i'r Eglwys 
Brot/e/i:dau cyhoedd o'r Fiydd Criftianogol, a pheth oll. Canys, os eſgeuluſwch ei Ddechreuad, chwi a 
yn dum mwy na Hyerddiadas, Cercbymynian, neu gollwc]! 45 Odfa o gyfaddef eich Pechodau, a'r Cyſur 
Cyig ef iin, i'r Bobl. Ni au cawn hwynt yntynych © glywed eich Pardwn yn cael ei ddatgan ai fynegi 
10 rodd ar ol y Gweinidog, yr hyn a, ddylai efe i chwi ar hynny. Heblaw hynny, wrth ddyfod yn 
afaru ar ei ben ei hunan, ac a ddylent hwythau yn hwyr, chi a anoſtegweh y Gynnulleidfa, i neu- 
uni; wrangdo, arno. Y maent hefyd yn chwannog, thur Fordd i chwi. Gwyliwch hefyd, na ymada w. 
pan y Boat yn cyd-dynnu ag ef yn y Gweddiau, i've och 4'r Eglwys, heb fawr Angenrheidrwydd,. nes 
d Wedd ar ei vi mor uchel, fel ni ddichon lat na Mr el rhoddi oc er y Fenditb, ſydd RR 
ado 1 FE S Wwedggio 


rein # | R714 q 
x ' T ; ee eng Nein . 
 YMDDYGIAD Defoſiynol a Gweddus 
| | | | w +} tay i Is 1 wy » 
4 | 5010 2 
. 


ydi 
fod $0, neuthyr, nac unrhyw. Arſwyd neu Barch 4'i Berffeithrwydd Dwywol; ac i'r Tſpryd cg 


vi 


- : 
<£- 
*x g 


4 

weddylo ar yr boll Wafanaeth : o herwydd, os ewch 
lan yn A chwi fyddwch is yn diyſtyru 'r 
ith ; a6, 0s 4 elly, M's gelfwch ddiſ- 
| y bydd 4 7; :dd Dpuw fybed gyd 
u a i cael o ag 
Y galloch, Gyfle cymmwys ar ol ei An mewn 
'r Eglwys, ſyretiauch i latur ar eich Gliniau mewn 
G Dy — ed oY Uw, am Gymmorth __ * 
vn y wycdan arbengig hynny o Grefydd yr 
Jagel chwi yn ddyfod 12 di ymddyg- 
ch eich hunan megis yn ei Olwg ef; chwi a 
edrychwch arno ef megis yn dal ſulw ar yr hyn a 
feddylioch, yn gyſtal a'r hyn a ddywertoch ac a whel- 
ob a gwyliwch yr holl ennyd y byddoch yn yr 
ze ar fod Tucddiadau eich Enaid oddi fewn, ac 
N eich Ce nb cddi_allan, yn gyfryw ag a 
weddai nid yn unix i Saddteiddrwydd. ac Addolidd 

ei Dy, ond ei Breſennoldeb mw 0 ger ef, 
1th eddie, chwi a ofodwch eic Meddyliau yn 
hollol ar Dpuw, yr hwn yn unig ſydd yn grande 
aids; chi a ryddboweh eioh Meddvrl odd with 
zofalon bydol; c a eich Golygon 
wb o Wy ich,,, 3th Cwetulay rhag allo 


you eraill yn eu Deſoſij nau. 
Wirth ETA Diglch, argrephwch ar eich Calon ĩavvn 
al. 


q | 
a wiel Vmde mad ꝙ holl Ddaioni DUw 41 Dru- 
reds | ” ac i, bob dn; 18 


ith Wrando Gair, DUW ( un 
Pain, nęu ei bregethu) bydded i chwi nid yn 
wnig roi cluſt iddo, ond mwynhewch ef odd}, fe wn; 
n, gymhwyſo at eich Cydwybod eich hupan ei 
Erbes ion, Sue 2 Gyoghorion Medina; 
chan dryſori 1 ow yn eich cef ei Orchymy nion A. 
* Fe, ei Addewidion ai. Fygythion,. er gwal- 
BoA tavin Drefnid eich nar ad. FORTY 
rth Canu Salma, bydded ic Deal! ach Y 
rwyddo a ywio Furoriaeth eich Llais; mod 
wer cich Calon yn ddim Hai a Gras, na ch Taiod 
a Laweny SAG. | ol 9599 
N rweddaf, Wrth dderbyn Sacrament Fæupper yr 
GLYYDD, cofiwch. yn waſtad ddirfawr Gar- 
dein Harglwydd a'n hunig Iachawdwr, yn marw 
oſom, a'r aneirif Ddoniau daionus, y * trwy 
ywallt ei werthfawr Waed, a ynnillodd ete i ni. 
Canys yna fe fydd i chwi bob amſer nes2u i' dder- 
byn trwy Ftydd, gyd à Chalon edifeiricl ac uſud 
een Serch a Chariad à oll Ddynol-ryw, ac a 
lawnfryd ſefydlog i ymwrihod 3'r Pechodau hynny, 
y rhai a'i dygaſant ef hyd yn oed i Angau ar y Groes; 
ye hyn yr un ffunud a'ch rh] y ma chwi i*'w waſ- 
anaethiu ct mewn gwir Sancteiddrwydd a Chyfiawn- 
ger holl ddyddiau eich bywyd. , 
 Firhr, heblaw y Cyfarwyddiadau * hyn am 
Gybeadd Maſanactb DUW, y mae ca ll, y rhai a ber- 
thy - 3 75 5 get ynol 3 
o'r Llytf Croeadi radin, a appwyntiwyd. gan 
Egleuys Loegr ; a'r . n pk yſtyried yn 
isyfrwng Natur a Threſn pob Rhan yn y Gwaſ- 
anaeth hbwnaw, | 


ai yn. cael el 


. Weithian, y peth cyntaf a wneir 
I Sentenfiau. | gan y Gyeinidog yw, darllain rhai 
wo "Te, Senterfiau o'r Yigrythyr Lan. Gwran- 
fowreh vn ddieſgeulus ar y rhai'n ; ac yftyriwch 

wynt megis gwedi eu lafaru try pt pen nc neu 
Orchymyn Dow ei hunan ar y cyntaf, ac yr awrhon 
yn eu hadrodd gan ei Veinideg, er mwyn eich 
dodi chwi mewn cot o tyw beth a tynnai efe i chwi 
gredu, new wneuthur. O herwydd y maent oll yn 
gyfryw Synhwyrau, ag y ſydd nid yn unig yn dwyn 
ein Pechodau yn ei erbyn ef i'n cof; ond hefyd ei 
Addewidion o Bardwn a Maddeuant, os ecitar- 
bawn: modd y bo i ni. felly ej addcli ef gyd à 'r 

"arch ar Ofn quwiol hwnnw, a weddai i'r fawl a 

yddont yn deimladwy o'u Cyfliwr pechadurus eu 

C 


> * 


| pon. wi eich hu 255 , 
ch na * mor | 
97 Ys Nabe 200. 1. oh We ä 


y fel hyn yn myn 


Hyfforddiadau i Yimdlygtad Defoſiynl a Cweddus 


hunain, a'u'Hannheilyngdod i nesiu at ei Dduwiol 
Fawredd ; a hefyd gy r fath Ffydd a Hyder goſ- 
tyngedig, ag a'weddai i'r neb a gredant, mai at ein 
ifeirwch y bydd iddo ef laddku i ni, an derbyn 
yn gymmeradwy, yn ol ei Addewidion. 
na y ping Cyngor arbennig. Yr 
awrhon, tra bo hwn yn cael ei ddar- V Cyngor, 
Iain (yr hyn yw rhan y Gweinidog 
yn unig, ac nid i gael ei adrodd ar ei ol gan y _ 
nulleidta) 1 4 54 ſulw enwedigol ar bob Gair 
ac Ymadrodd ynddo, megis gwedi el drefnu o bwr- 
pes ich parottòi chwi ar tedr Addoliad Duw, t 
rchennogi eich Meddyliau à dyledus Y mſyniad oi 
Breſennoldeb yſpyſol ef, ac oDdibenion mawrion eich 
dyfodiad ger ei iron ef ar y Pryd hwn; yr hyn yn 
ddiammeu a eſyd eich Med.iyliau mewn Tymmer 
 gymmwys ar fedr y Rhan honno o'r Gwaſanaeth a 
(> NE ;\ fy meddwl y, Cyfts oſtyngedig o' ch 
EC u. ö 
- Ond yma, tra'r ydych ſu i T Gyffer, 
Dpuw a '*ch — bs yh dywedye . 
pob Ymadrodd yn y Gyfes ar ol y Gwei dog, bydd- 
ch ſicr i wneuthur yr un peth yn eich Calonnau; 
gan alwi gof gynnifer ag a alloch o'r Pechodau 


. neillduol hynny, y thai a tnoch yn cuog © honynt ; 


naill ai trwy wneurbur yr 75 ni ddyleſych ei toneut bur, 
neu adael heb wneutbur yr hyn a ddyleſych: modd y bo 
i chwi fod o Jen ich calon yn drift am danynt, a 
wriadu yn ddiyſgog yn eu herbyn hwynt am 
amſer i ddyfod ; gan ymbil yn daer am ei Drugar 

n eu Madden hwynt, a'i Ras, mod y galloch 6 
ynny allan ymwrthod à hwynt bi, Iwyrgwbl, a 
dyyn allan Ffrwythau Fdifeirwch diffuant. 

Gwedi ANeLgn Ges, a chwi-", © 
thau yn aros ar e 4 iniau, fe fat I Gollyngded, 
1 Gweinidog i tynu, ac yn Eny * ps 

UW a ddatgan- ac a fyntga Bardwn a Maddeuant 
ir _rhai oll y ſy wir edifeiriol, ac yn ddiffuant 
credu i'w ſan&aidd Eſengyl ef,----Eithr, tra yr 

| : *r Gollyngadcd, 7 mae arnoe 

wrando mewn cwbl Ddiſtawrwydd, heb na'i ddar- 
Wain na'i adrodd ynghyd a'r Gweinidog, megis y 
gwna llawer o bobl anwybodus anyſtyricl: o her- 
wydd Dyledfwydd y Gweinidog yn unig yw, gwneu- 
thur y Datganiad hwn, trwy Awaurdod eddi wrth 
Dpuw-; ac yn ei Enw ef, megis ei Gennad ef. Pa 
todd bynnag, dylai bob dyn a fo yno yn breſenno], 
ei gymhwyfo 10 cſtyngedig ac yn dqiolchgar atto ei 
hunan yn neillduol, can belled a bod gwedi ei gyf- 
lawn-berſwadio mn ei ſeddwl ei hun, mai os dywaid 
ei n wrtho, ei fod, yn ol Cred ddiffuant a 
diſigl yng Nghtiſt, yn edifarhau yn wir ddifrifol oft 
alon ; efe a ryddhetr ac a ollyngir oddi wrth yr hot 
chodau a whaethai o'r blaen, mor ddilys a phe 
buaſai Du yn mynegi hong fat Enau ei hunan; 
gan wneuthur o'i Weinidog ynny yn ei Enw, a 
thrwy ei Allu ef. 

Yr hyn a ganlyn yw, Gwedai'r Ar- Gweddi"'r Ar- 
Haus z ym mha un y mae 'r holt glwydd, 

3yonuſleſdfa yn cyd-uno, Canys, 

gan _—_— arnom ein hunain mexgis gwedi ein goll- 
ung fel hyn oddi wrth ein Pechodau, trwy Ffydd a 
weithia wir Edifeirwch; nyni a allwn, megis rhai a 
gymmodwyd a DUW trwy ei Fab, gael y fath Hy- 
der, a Dyfodfa at Or ſeddfainge y Dwywvol Ras, fel 
bo i ni, trwy pr Mabawyſiad, lefain, Abba, Daa, 
(Rhuf. viii. 15.) yR yr unrhyw Fturf ag a ddyſgodd 
efe ni i weddio; gan ddywedyd, Ein Tad, yr bwn 
zyt n Neferdd, &c. | g 

Gwedi gwreuthur hyn, yr fm i Percttead i A- 
ddyrchafu ein Calonnau i DDV yn ian D UP, 
yr Arch hon a,wnair gan ei Wang f f 
am ei Ras; Arglau, dd, ager en Guefuſaur i'r bys 
yr Atteb y, yr hyn a ddylai fod, cddi with y Bob; 
An Genau a fynega dy Foliant, Fel hyn y dywaid 
y Gweinidog drachen; Dise, bry/ia i's cynrerth- 
royo: y Bobl a attebant, Argiuy 4, jprojura rn gn 
0101 th, 


. 
. 


ys 


- 7 


oF 

/ Belt; 

wald 

nr.erth- 

n 9 
Me / th, 


nas, 


- 


an fofyll i fynu yn ddided, ni a ofodwn 
. pens | (LY ds b \ cythmvvys i odd 


rliant i'r U. 71 o, a gaoir Hrenbis y 
— 2 RGLW YD D yr Arghuyddi. I ba 
| fe ddywaid Gweinidog yn, gyntat, Gogon- 
17 Tad, Kc. y Bobl, i ddangos eu Cyd. ſy mad, 
ttebant, Megis yr oedd yn y decbreu, &. wei- 
dog a cilw drachefn ar y Bobl, Molweh yr Ar- 
vydd ; a'r Bobl yn atteb, Moliannus fyddo Emw 'r 
: Arghozdd. Nyn a,awn yn em 
Salmau 4 blaen yn ganlynol i' foli ef; gan 
nau. ddywedyd neu ganu y bymtheg- 
7 ſed Salm ar ol y NT v — * 
Salmau a appwyntiwyd i'r Dydd. 
2 2 rai (ĩ d tio aethu mai'r uhthyw Fob 
ywol ydyw, Tri Pherſon, ac Un Duw, i Anrhy- 
dd pa Un y cyfanſoddwyd y Salmau hyn, ac yr ar- 
yd hwynt yn yr Eglwys Juddewig; a'r Hwn a 
odforir ac a addolir fyth trwydeynt yn yr Eglwys 
riſtianogol) ni a adroddwn yr Emyn ddigymmar 
onno, ogomant i Tad, &c. Yn awr tra bydd- 
h, ynghyd à 'r Gweinidog, yn traethu y Salmau 
yn, a hon, neu Emynau eraill a arferit mew man- 
au gwabanredol o'r Gwaſanaeth, i Anrhydedd a 
bogoniant DUwW ; deliwch ſulw ar Ran y Gweini- 
og, yn gyſtal ach Rhan eich hunan; a dyrchefwch 
5 Cale nnau yngbyd à ch Lleiſiau, gan gydnabod, 
awrygu, a moliannu, anfeidroi Ddoethineb, a 
ally, a Daioni, a Gogoniant, y Goruchat DDUW, 
n ei holl Weithredoedd, y Rhyfeddodau a wnaeth 
fe, ac y mae yn wneuthur fyth, dros Blant Dyn- 
on, a throſoch eich hunan ym mhlith * Ac, 
rth wneuthur hyn, yr ydych yn ſefyl! : rc nid 
n unig i arwyddocku, ond i hyfforddi, Dyrchafiad 
ich Meddwl ar yr un pryd. Canys, megis, ar ) 
aill law, os bydd ein Heneidiau gwedi ymddyrchafu 
n wir ddiau i fyfyrio ar DDUW, Ai foliannu, fe 
yfyd ein Cyrph yn naturiol i'r Goſgedd union 
wanw, ſydd naturiol a mwyaf gweddus i Ddyn ; 
ly, ar y llaw arall, y mae mo ein Cyrph 1 
ynu, yn cynnorthwyo tu ag at ddyrchatu ein He- 
eidau hetyd; trwy dawyn ar got i ni y Cwaith 
chel a nefol hwonw yr ym ni yn ei gylch; ym mha 
n yr ydym, yn ol ein galluoedd egwan ni, yn cyd- 
ynnu à Seintiau ac Angylion oddi uchod 1 toliannu 
uw yr awrticn, fel yr ym. yn gobeithio gwneuthur 
ynny ar ol hyn yn eu Cymdeithas wyntydedig 
wynt byth bythoedd, 


Tra y bo Gair Duwe yn cael ei 
arllain yr L/. ddarllain, yn un o'r Pennodau, 
Itbyraꝝ. un ai o r Hen Deſtament neu r Ne- 

wydd, derbyniwch ef nid fel gair 
union, eithr (fel y mae yn wir) yn Air DU; yr 
wn Hdd yn nertkol-wwathio ynoch chi y rhai ſydd yn 
red, 1 The. ii. 13. Ac, am hynny, gwrandewch 


mo à 'r un Dyial-wrandawiad, Parch, a 45 44 


| wnaethech, pe buaſech yn ſeiyil wrth Fynyd 

pan gyhoeddodd Duw y Gyfraithz neu wrth 
(tlys ein Jachawdwr, pan y cylioeddocd eſe er 
tengyl. Ond cofiwch liefyd, fod i chwi wrando 
r mwyn gwneuthur ar ei ol; a byddwih wwreuthur- 
yr y Gair, ac nid gwrardawyr yn ung, gan eich 
wyllo eich bunain, Ia zo i. 22. Deliwch tulw yn 
hannau hynny o'r Yſgrythyr a daarllenir i chwi, 
a Bechodau y mae*r Fioll-aliuog Dpuvw yn eich 
hybuddie chwi yno yn eu herbyn; y Ldyled- 
wyddau y mae efe yno yn otyn gennych gyftawni; 
a Athrawiaethau y mae efg.yno yn ddyſgu i chwi: 
cedrychwech yn ddieſgeulus fod i chwi, pan eloch 
ref, feddwl am danynt, a byw yn eu hol. 

Cyn gynted ag y daillzner y Llitb 
mynau ar of y Gyntaf, ac wedyn ar ol yr Atl, yr 
ithoedd, m' yn adnewyddu ein Moliant de- 

| ofiynol i DD mewn rhai Emy nau 
appwyntiwyd i'r perwyl hwnnw. Ac yna yr 
yeym, ag un Galon a Lr, vn ad- 

Credo. rodd Crede'r Apeftoliov, neu Ca- 


„r Nebybiedd Waſinatth D UW. 


3 5 
Sant Atbanafius, ar y Dyddian y gorchymynodd yr 
Eglwys ei arferu ; i arwyddociu a mynegi ein Cyd- 
{yniad a'n Cred i'r Yſgrythyrau; ond yn bendifa- 
eu i Eſengyl Griſt. V mae llawer o bobl anwy= 
bodus yn cymmeryd y Credo megis yn lle Gee 
ac yn ei adrodd megis pe bai felly: yr hyn ſy 
Gamſynjad mawr dros ben. Nid Gweddi y-; ond 
Cydnabod parchus a Plan 0'n Ffydd yn unig, 
neu o'r hyn yr ym yn gredu fel Criftianogion. Ac, 
wrth el adrocd yma, yr ym, yn wyneb y Gynnull- 
eidfa, 0 proffeſu ein hunain ein bod yn parhiu 
nifer 5 gyblion Criſt; ac mal, megis y'n bed 
iwyd ar y cyntaf, felly yr ym fyth yn credu yn Enw 
y Tad, y Mab, a'r Vipryd Glan, Un Duw, bendi- 
gedig yn oes veſoedd, A hyn hetyt! a wnawn E 
en ; i arwydeoeciu ein Parodrwydd i ymddi- 
ffyn y Ffydd hon hyd eithaf ein gallu, yn erbyn pob 
Gwrthoſe d pa ryw bynnag. By&dwch ficr, gan 
hynny, eich bod yn gwir gredu pob Erthygl megis 
yr ydych yn ei lafaruz modd na'ch cafter yn Ftu- 
antwyr a Rhagrithwyr yng Ngelws Duw : a phat 
fafoch i fynu i adredd y Credo, bydded eich Artaeth 
ddifrifol i barhàu yn Og dda hohno, a ſefyn 
wrthi, a'i dal yn ddifet ( eb, Xx. 23.) dan bob Erlid- 
igaeth, os geiwir chwi ar unrhyw amſer i ddioddef 
nba 1 | 


* peth neſaf a wnawn yw, hyſ- Crwddiau, nen 
Rar — Heifiau, a CARS ein Colefau, * * 

elſyfiadau i Dpuw. Eithr, Sal | | | 
na ddichon na'r Gweinidoy nat Bobl' Parettaad i 
fyth wneuthur hynny yn 1awn, heb +Gyany, | 
- 8 a north eig ei N 8 
e weddta'r Cweinidog yn gyntaf am ei Gynnyrch- 
oldeb enwedigol gyd i Bok: gan ddywedzd, mr 
Argleoydd a f* gyd a chu: a hwythan a ofodant i 
fynu yr un Arch dros y Gweinidog ; gan ei at- 
teb, A cbyd a"th Yſpryd ditban. Ac ar hyn y maent 
oll yn ddiattreg yn ei addoli ef, ac yn ymbil am 
Drugaredd odd1 wrth bob Perſon y fendigedig Drin- 
dod ; gan ddywedyd, Age , trugarba ww 
Crift, trugarha wrthym. Ale dd, tri garbã ⁊urthym. 
A chwedi i ni drachefn weddio Duw yn y Ftuif 
berffeithiaf honno yr hon a ddyſgodd Criſt ei hunan 
i ni, ſef Geoedd: r Arghtoydd, [ _F Gweinid« g 
a'r Bobl bob yn eilwers yn * afu eu Calonnau at 
DDUwW mewn rhai Saetb-Medd ian 
byrion a defofiynol; gan megis ym- 
diechu i ragori ar eu gilyde yn eiriol 
a'r Holl-alluog i dywallt i lawr ei 
Fendithion arnom. Yna ni a gyd- ' 
ymgyſylltwn, mewn modd goſtyng- Cyd-Weddian, 
edig a prarchedlg, i attolyeu 1'r neu GolefZaus 
Duwiol Fawredd am ei Ras a'i Ffafr, 
ei Nawdd a'i Ymddiffyniad, ei D ugaredd a'i Fen- 
dithion, droſom ein hunain, dros y Brenhin, dros 
Frenhinol Deulu, dros yr Eglwys, a thros holl 
Ddyncl-ryw. Hyn a wnawn yn. arterol yn y Colectau 
a appwyntiwyd i'r perwyl hwanw : 
eithr ar Fore Dydd Merchur, Dydd Y Litani, 
Gwener, a Dydd yr Argltoydd, ni a | 
wnawn hynny yn y Litani; ac yn y ſath Litani ag y 
dd yn amgytired oll a phob petli'y ſydd i ni achcs 


Saerb-Weddiau 
2 nen 


irchion, 


y i'wotyn Fan yr Holl-alluog Dbuw, i ni ein hucain, 


neu 1 era | 
Tra y bo'r Gweddiau hyn yn cu Parch a Defo- 
darYain, ni a ddylem aros yn ddefo- ftv yny Gwe- 
tiynol ar ein Gliniau; nid yn eiſtedd, ddfau bys. 
neu mewn unrhyw Agweid-corph ' | 
ddioglyd arall, megis 1 gormodd yn halogaidd 
ac yn ammharchus. 1 rychweh, gan hynny, mai, 
megis yr ydych yn dyfod i*r Eglwys i weddio ar 


Dbuw, fod i chwi wneutbur bynny yn y modd ar- 


ſwydus, goſtyngedig, a pharchus iwnnw, a weddai 
i Greaduniaid, pan y byddoch yn llafaru wrth eich 
Creawdr Mawr ac Oll-alluog, Ac, er na ddylech 
adrodd y Gweddiau yn uchel, i ber: Aflonyddwch i 
eraill, etto rhaid i ehwi eu hadrodd hwynt 'yn eich 

| Calonnau; 


Calonnau; ch Meddyliau yn cyd-dynnu à'r Gwei- 
nidog o'r naill Weddi 'r lall, ac o'r naill ran o bob 
Gweddi i'r Hall, o hyd, à Serchiadau cyfaddas i'r 
Defnydd neu 'r Matter afo'nfeinio yn eich cluſtiau; 
an oſtyngedig addoli a rhyfeddu DUw, yn el yr 
wau, y Priodoliaethau, a'r Gweithredoedd, a 
7 iddo ef ar ddechreu pob Gweddi; gan ddei- 
yf yn ddifrifol y Pethau da a ofynir ganddo ef yn 
nghorph y Weddi, droſoch eich hunain, neu eraill ; 
a chan ore yn ddifigl yn Haeddedigaethau ac Eir- 
iolaeth Ieſu Griſt am gael o honoch hwynt, pan 2 
enwer ef, fel y mae efe ar ddiwedd pob Gweddi 
oddi eithr honno o eiddo Sant Cryſoftom, o herwydd 
8 honno yn ddigyfrwng at Griſt ei hunan. 
mae arnoch, ar ddiwedd pob Colect hefyd, dyſt- 
iolaethu eich bod yn cyd-uno yn gywir ynddo, ac 
yn dymuno yn ddifrifol gael rhan yn y Bendithion 
1 a weddiir am danynt, trwy barchus 


ddywedyd, Amen : yr hyn a arwydd- 
em calon ar Dduw iddo fod 25 ithr yn y Litani, 
y cyffelyb - ſyniad a arwyddoceir 
wrth yr Attebion, N rhai ycyfarwyddir 
y Bobl i wneuthur yn eu Lleoedd 
priod ; megis, Gzvared ni, Arphwydd 
daionus; hynny yw, oddi wrth yr holl Bechodau 
hynny, neu Ddrygau eraill, y N y Gwei- 
nidog am danynt yn y man o'r blaen, Nyni a atto- 
Heron i ti ein grande, Arghoydd trugarog ; hynny 
yw, 1 ganiattau y Bendithion hynny, y rhai a orchy- 
—_ d y Gweinidog yr awrhon 1'n Dymuniadau. 
reh hyn yr ydym yn bendant, ac yn fwy ehelaeth, 
2 gwneuthur yr amryw Eirchion a adroddwyd o'r 
laen gan y Gweinl i fod ein Heirchion a'n Dei- 
fyfiadau ein hunain at Dpuw. 
Ac, wedi gweddio o honom fel 
TX Dizlch y- hyn, yn y Colectau, neu 'r Litani, 
Fredinol. am bob peth angenrheidiol i nĩ ein 
| | hunaig, ac eraill; nid yw ond cym- 
abt i ni ei foliannu ef am y Trugareddau a dder- 
bynlaſom eiſoes ; a rhoddi Diolch, nid yn unig ar 
ein rhan ein hunain, ond, yn el Cyſarwyddyd yr 
,Apoſtol, dros bell Ddynel-ryzv: yr hyn a wnawn 
tu a diwedd y Gwaſanaeth, yn y Diuch cyffredinol. 
Y ma, od oes gennym unriyw Drugaredd enwedigol 
neu neillduol i ſendithio DUw am dani, F ein cytrif 
ein hunain, moeſwch i ni ei chofio yn ddiolchgar, 
ac yn ddirgel yn ein Calonnau dalu ein Moliant am 
dani, pan y delom i'r man hwnnw, Dy hell Ddoni au 
a"th Drugareddau i ni, ac i bib dyn. Eithr bydded i ni 
ynhyrfu ein hunain ir Gwreſowgrwydd eithaf ſydd 
ofib), pan y bom yn ei ſoliannu et am ei anferdrol 
Gariad ym Mbrynedigaeth y Hyd tray ein Harglzoydd 
2 Griſt ; am Feddion Gras, ac am Obaith Gogonuant. 
anys, 


oca, i ff bo * — Mi a arcbaf 
e 


Attebion 
Litani. * 


megis mai y rhai *n-yw y Bendithion mwyaf 


a allai efe roddi i ni, y mae y Cydnabod diolchgar 
o honynt yn un o Ddibenion pennaf ein Dyfoatad 
7 fel hyn yn Gymmanfeydd Criſtianogol. A 
| bydded ini nid yn unig weddio yn galonnog, ond 
bwriadu ac ymegnio yn ddifrifol 1 ddangos ein 

Hymſyniad o'r rhai*n, megis o holl Drugareddau 
eraill DU W, trwy ein ſanctaidd ac ufudd Fu- 


cheddau. | 
Ar ol y Diolch cyffredinol kwn, y 
"= 2 mae gennym Weddi Sant Cry/ofton: : 
In dizvedgdu, ac yna y mae 'r Gweinidog ei hunan 
| yn diweddu a, Gras ein Harglwydd 
Jeſu Grift, c. Ac fe gynhwyſir yn y Weddi hon y 
Ewbl a tuom yn ei ddeilyf, neu a allwn ddeiſyfu, i'n 
| . n yn gyflawn happus yr awrhon a thros 
yth. Ac à hyn y diwedda ein Gwaſanaeth beu- 
nyddiol cyffredin. © 
| Eithr ar S»/7au a Gævylian, ni a 
avn yn ein blaen i Vaſanaeth y Cym- 
run; i'r Rhan honnòo o leiat a or- 
chymyn ein Heglwys ei harferu ar y 
th Ddyddigu, er na bo un Cymamun ya cael ei fi- 


Cava ſanaatb 
5 Func n. 2 


* 


Hyftor ddiadau i Ymdaygiad Defofiynel a Greddus, &c. 


niſtrio. Weithian . y Gweddiau yma, dylai; 
2 Dymmer a Defofiwn ein Hywio ni, ag n 
rhai a ofodwyd i fynu o'r blaen; yr unrhyw Han 
a Chraff-wrandawiad pan y darllener yr Epiſtolau: 
Efangylon, a phan y bo'r Vſgrythyrau erajl 1 Gyn 
a r Ai Lith) yn. eu darllain; yr unrhyw Flydd, 4 
Awyddiryd ſanctaidd, a Chalondid, pan y dywets 


g Credo Nicea, a phan y dyweder Credo r Apoſtolion, te 


Gredo 3 Ond yr hyn ſydd 
1 


fwyaf enwedigol yn y Gwaſanaeth © V Gorc 
hwn yw 'bod y Ewenido yn dar- ion. * 
lain * Deg Gorchymyn yn archus ; | 
ac, i amlygu mwy. o Awdurdod, megis yn eu d. 
p* bwynt yn Enw DUw, efe a Wna hyn yn ei ſe; 
Y Gynnulleidfa yn y cyfamſer a arhoſant ar eu C 
jau: nid am mai Cw: ddi yw 'r Gorchymynion (| 
4 2 hor rhai pobl wei ion; ac nid ynt chwaith i 
adredd ar ol y Gweinidog, fel Y na lawer 
anwybodus) ond o herwydd mai a Pharch enwediz 
8 dylem wrando y Cyhoeddiad arfwydus hwn 
hrynodeb cyfan o Ewyllys Duw, a'n Dyledſwy: 
ninnau, yngeiriau pendant Dow er hunan : ac 
herwydd darfod in Heglwys ni, ar ddiwedd x 
Gorchymyn, ein 5 ave! ni yn dduwiol i mn 
bil am Drugaredd DUw ;* gan faddeu yr hyn a fuo 
221 o hono yn erbyn Rheol y Gorchymyn henne 
a i Ras i gadw yn welf yr amſer i ddyfod, yn 
geiriau hyn; Arghkoydd. trugarba curtbym, a geſie: 
ein calonnau i gadw 'r Cyfraitb bon: yr hon, a hi) 
Weddi, . gael ei hoffrwym yn oſtyngedig ar- 
Gliniau, Byddwch yn ddifriſol iawn, gan hynn 
pan * y Gorchyraynian; a meddyliwoch 
el y bo'r Gweinidog yn myned yn ei fen ym mbo 
un o is or pa un a wnaethoch dim yn erb) 
Duw, ar Feddw], Gair, neu Weithred, mewn rhy 
beth rthwyneb i'r Gorchymyn hwnnw (ax; 
mecon Iawer o bethau yr ydyn! ni bab yr llithro; meg 
y dywaid yr Apoſtol, Its ii. 2.) Ac yn'ganlyno! 
pan y byddoch yn cyd- uno &'r leilt o'r Gynnulleid! 
yn eddi fer honno a ganlyn bob Gorchymy: 
ceiſyfwch Faddevant Do mewn. dwfn a gwir Ed 
teirwch; a, pha un a fo eich Cydwybod yn eich cy 
huddo, neu beidio, byddwch yn ddwys a ditrit 
iawn pan y deiſyfoch ar DDUw ung eich cal 
gadww*r Pywnge lawnaw o'i Gytraith, a 'ſer:fenu 
cyfan arni yn fwy effeithiol, 

Y Rhan.hon o'r Gwaſanaeth a J Fenditb 
ddiwedda à Benditb (i datgan gan ddiwve /d 
4 Gweinidog yn unig, ac nid iC Gwaſanaeth 

adrodd ar ei ol ef) yt hon ſydd+ y Cymmun. 
yn y geiriau hyn; Tacgrefedd Ddusu, 75 
yr Hun Hd uxvch law pb deal, a gadæus eich calor: 
4 ch neddyliau yngtuybedaeth a chariad Duw, 4 1 f 
Ieſu Grift ein Harglacydd: a bendith dau Hell- 
y Tad, y Mat, a r Tipryd Glin, a fyduio i cb plith, 
axtrigs £9 a chwi yn «vaftad, Amen. 

Ar ol y Fendith, byddai gymmwys aros fyth dr 
ry eanyd ar eich Cliniau ; gan attolygu yn oityn 
edig i'r Holl-alluog DDuw, faddeu yr hyn a welo 
efe ar fai ynoch er pan ddaethoch i'w Wydd ; ac 
raſlawn i wrando y Gweddian, a derbyn yn gyn 
meradwy 3 Moliant, a fuoch chwi yr awrhon 
offrwm i tynn iddo ef, trwy Haeddedigaethau I 
Griſt ein bunig Gyfryngwr a'n Dadleuwr. 


1 


GWED DI ar ein Mynediad cyntaf i 


Eglwys. 

RGLWYDD, yr wyf fi yr awrhon yn dy Dy 

Cyinmorth, attolygif i Ti, a derbyh iy Ngw. 
Kaethau yn gymmeradwy. Gwna fi, a phawb 
gyfartyddonit y dydd heddyw yn dy Enw, yn 3 
1 'th-addoli Di mewn Yſpryd a Gwirionedd, Bo: 
i'th Yſpryd Sanctaidd gynnorthwyo ein Gwendidal 
a thueddu ein Calonnan i Edifeirwch, Craff-yr 
wrandawiad, a Defofiwn ; a chaniatta, allu * 


. Achas ac 
A. . |; VE F. | l 

Gveddi am Ddymuniadau nefol. Colect i Ddydd 
Ion * Dyrchafael. 3 be Sx * 
Am ein Derbyniad 1 Fwyniant DUW yn y N. 
Colectau Dydd Gwyl Yſoyll, y chwecbed Sul gwedi'r 
Yſwyll, ar S ax;or Dydd:y Dyrchofael,. 1 5 
! "PROH'S Dn, 1s 
Groeddiau am Droqigaeth oddi Bechod. Co- 


lectau i 'r Sul cyntaf yn Adfent, y Sul cyntaf gwedi'r 
Paſg, Sant — Sant 88 a m on 
Am Faddeuant Pechod. Colectau i'r deuddey fed, un- 


fed ar bugain, a'r pedeverydd ar bugain Suliau gwedi'r 
Drindod. ö f : 


PROFEDIGAETHAU, 
Geveddiau am Y mwared oddi wrth, a Chynheiliaeth 
dan, Brof:digaethau, ColeQtau i'r pedcuerydd Sul 
gwedi*r TRI, a'r ail yn y Garawys, 
PURDEB. 
- Geveddi am Burdeb Calon, Y Colect i'r Pured- 


igaetb. | 
— _ RHAGLUNITAETH.' 
Gweddiau am Nodded trwy Ragluniaeth DUW. 


Colectau i'r ail, trydydd, pedwwerydd, a'r ugeinfed 


Suliau gwedi'r Drindod, 
SAINT. 


Geddiau am eu Dilyniad hwynt. Y Colectau i , 


Dadydd-ywoyl y Gwvirieniaid, Sant Stepban, Sant Phyl: 
A Sant . Sant Ioan F ry Yi Gwyl Wt 


Saint, 
F U F U D D-D 0 D. 

Geveddiau am allu o honom «fuddbau, a dilyn 
Athrawiaeth * Colettau ar Droad Sant 
Tal, a Sant Ban Fedyddizer. Edrych G WEIT H- 
REDOEDD DA. 7 

YSGRYTHYR. 
- Grwveddi cyn darllain yr Yſgrythyr, Cole& yr ail 
Sul yn Adfent. 


YSPRYD G LAN. 

Gveddian am Gyfarwyddyd yr Yſpryd 

lectau y pedcverydd Sul ar by mibeg reds 
pummed ar ol y Paſg. 


Hanes byr o Achos ac Amcan Salmau D A- 
FYDD; yr bwn 4 all waſanaethu, mewn 
Arfer 88 or tf 4 7 ol ow 
megts northwy i gael allan y cyfr 
> wg pry a fyddont yn addas i Lb 
iadau Medina neu neillauol Criſtianogion. 


Mae y rhan fwyaf o'f Salman yn Veddiau, a 


ytanſaddwyd pryd yr oedd Dafydd, neu ryw 
: FS — 2 = gwedi 47 oſod mewn 


Clan . Co- 
rDrindod, a'r 


Perygl mawr neu Gyſtudd ; ac am hynny y mae 


yn cyrchu at DDUW, megis ei unig Gymmorth yn 
amſer Anghenoctyd; gan ymbil yn daer am ei 
Drugaredd, Maddevant Pechodau, neu Ymwared 
o Beryglon a Chyſtuddiau. Llawer ydynt Salmau o 
Dal Pine am Drugareddau gwedi eu derbyn; rhai 
ber fferth- 
1 yn dwyn Ii ni y Gwer 
zuddiol a moeſawl a'r a all fod: 


a amcanwyd 1 «ſod allan Briedoliaetbaa a 

. yroydd DUW ; tra 
o Addyſg mwyaf 
yn ddiweddaf, y mae rhai o'r Salmau 
a rhyw ychydig yn Hor aul. 


8 


Ancin 8 4E AU DAF Y DD. 


- 


I. Gweddiau am Faddeuant Pechod, Salmay 1 
as pay li, xxx. | | * 
II. C ei A gy fanſoddw¾yd pan Imyt! 
gwedi ci ddifuddis o'r Cyfle o Aae 
o Grefydd, Salman xlii, xliii, Ixiii, Ixxxiv. 
III. G eddi ym mba, rai y mae*r Salmydd y 
— 2 * — 9 Calon dirfawi 
edi ei ddi io yn o Gyſur, dan 
Gyſtuddia Salman xiii, 22, r, Bell lxxxid | 
IV. Gwveddiau''ym mha rai y mae'r Salmydd 
etre 1 gan Dpuw, mewn yſtyriaeth 
* eb ei hunan, ac Uniondeb ei Fatter. Sabi 
XVII. XXXV. 8 1 | 
. Crone yn adrodd yr Hyder a'r Ymddirig 
cadarnaf yn NUw mewn Cyſtuddiau. Salman it 
xvi, Xxvii, Xxxi, hv, lvi, lvii, Ixi, Ixii, hexi, Ixxxvi. 
VI. G i 4 N pan oedd Poi 
Dpuw dan Gyſtudd ac Erlidigaeth.” Salman xii 
be, Ixxiv, Ixxix, lx, IxXxxiii, IXxxix, xciv, cit 
WII. Y rhai canlynol ydynt hefyd yn #oddiax l 
- Y Thai canlyno ian 
amſer Trallod ac Adfyd, e xi, — | 
xli, Iv, lix, Ixiv, bex, cix, cxx, cxl, cxli, cxlii. 
VII, 'Gweddiax of Eiriolaeth, ' Salnan xx, lun 
cxxii, EXXXU,  cxliv. . { +. Cott 
Salmau o DALU DIOLCH. 
I. Piolchiadau am Drugareddau a deilyngwyd 
Ddynion neillduol. Salmon, XViii, xxi, — 
xl, Ixxv, citi, cvili, cxvi, Txviii, CXXXxviii, exliv. 
II. Drolchiadau am Drugareddau a ganiattawyd i 
Iſraeliaid yn gyffredinol. Salman Ari, xIviii, Ix 
vi, Ixviit, IxXxvi, Ixxxi, Ixxxv, xcviil, ev, c 
cxxvi, CXXIX, CXXXV, cxxxvi, cxlix. 


Sal mau o FOLIANT ac ADDOLIAI 
yn goſod allan Briodoliaeihau DU W. 


I. Cydnabod cyffredinol o Ddaioni Duw a'i D 
garedd; ac yn enwedigol ei Ofal, ei Nodded, a'i Y 
diffyniad, o Ddynion da. Salmau XXiii, xxxiv, xxx 
xci, c, cini, cvii, cxvii, cxxi, cxlv, cxlvi. 
II. Salmau yn goſod allan Au, Maroredd, Gaga 
tant, a Phriodoliaethau eraill, y Bod Dwywol. Saln 
viii, xix, xxiv, xxix, xxxiii, XIvii, I, Ixv, Ixvi, 1xx' 
Ixxvii, xcili, xcv, xcvi, xcvii, xcix, CIV, CXi, CXiti, CX\ 
CXV, cxxxiv, C „ cxlvii, cxlviii, cl, 


Salmau ATHRAWIAETHOL. 


I. Gwahan y Gair am Ddynion da a drwg : Ha 
1 y naill, a Thrueni 'r lleill, a oſodir g 
ron yn y Salmau canlynol. i, v, vii, ix, x, xi, x 
X1V, xV, xvli, XXIV, XXV, xxxii, xxxiv, xxxvi, XXX"; 
I, lit, hit, lvin, Ixxili, Ixxv, Ixxxiv, xci, xcii, xciv, cx 
cxix, cxxi, CXXV, cxxvii, cxxviii, CXXXiii, 
II. Godidowgrwydd Cyfraith Dbuw. Salma xi 
CXIX, 


III. Gwagedd Bywyd dynol. Salmau xxxix, xlit 


* 


0 
IV. Cyngor i Swyddogion. Salmau Ixxxii, ci. 
V. V Rhinwedd o Oſtyngeiddrwydd. Salm cxx5 


Salmau PROPHWYDOL 


Salman ii, xvi, xxii, xl, xlv, Ixviii, Ixxii, bxxxv 
cx, cxviii. 


Salmau IS T ORIAW L. 


l, 
0 Ti 6 Jalnau Ixxvili, cv, cvi. 


R 1 


